du | i 
ir mam) “ 
Lála 


Wubahe so na nyoko, kugira ngo iminsi yawe ibe ndende ku gihugu Uwiteka Imana yawe 
iguhaye. Kuva 20:12 


Mwana wanjye, ntusuzugure igihano cy'Uwiteka; kandi ntukarambirwe no gukosorwa 
kwe, uwo Uwiteka akunda arabukosora; ndetse nka se umuhungu yishimira. Imigani 3: 
11-12 


Imigani ya Salomo. Umuhungu W'umunyabwenge agira se wishimye: ariko umuhungu 
wumupfapfa nuburemere bwa nyina. Imigani 10: 1 


Umva so yakubyaye, kandi ntusuzugure nyoko amaze gusaza. Imigani 23:22 


Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri Nyagasani: kuko aribyo. Wubahe so na nyoko; 
(iryo ni ryo tegeko rya mbere rifite amasezerano;) Kugira ngo bibe byiza, kandi ubeho 
igihe kirekire ku isi. Abefeso 6: 1-3 


Wubahe so numutima wawe wose, kandi ntuzibagirwe umubabaro wa nyoko. Wibuke ko 
wababyaye; nigute ushobora kubaha ibyo bagukoreye? Umubwiriza 7: 27-28 


Umubwiriza 3: 1-16 

1 Bana banyumva, nimwumve, hanyuma mukore nyuma, kugira ngo mugire umutekano. 
2 Kuko Uwiteka yahaye se icyubahiro abana, kandi yemeje ubutware bwa nyina ku 
bahungu. 

3 Umuntu wese wubaha se, impongano y'ibyaha bye: 

4 Kandi wubaha nyina ni umwe ushyira ubutunzi. 

5 Umuntu wese wubaha se, azishimira abana be bwite; kandi igihe azaba asenga, azumva. 
6 Uwubaha se azaramba; kandi uwumvira Uwiteka azahumurizwa na nyina. 

7 Uwubaha Uwiteka azubaha se, kandi azakorera ababyey1 be, nka ba shebuja. 

8 Wubahe so na nyoko haba mu magambo no mu bikorwa, kugira ngo ubone umugisha 
kuri bo. 

9 Kuberako umugisha wa se ushyiraho amazu y'abana; ariko umuvumo wa nyina ushinze 
imizi. 

10 Ntimwishimire agasuzuguro ka so; kuko agasuzuguro ka so ntabwo ari icyubahiro kuri 
wewe. 

11 Erega icyubahiro cy'umuntu kiva mu cyubahiro cya se; n'umubyeyi usuzugura ni 
igitutsi kubana. 

12 Mwana wanjye, fasha so mu kigero cye, kandi umubabarire igihe cyose akiriho. 

13 Niba kandi gusobanukirwa kwe kunaniwe, ihangane na we; kandi ntusuzugure igihe 
uri mu mbaraga zawe zose. 

14 Kuko gutabarwa kwa so bitazibagirana, kandi aho kugira ngo ibyaha bizongerwamo 
kubaka. 

15 Ku munsi w'imibabaro yawe izibukwa; ibyaha byawe na byo bizashonga, nk'urubura 
mu gihe cy'ubushyuhe bwiza. 

16 Uheba se ameze nk'uwatutse Imana; kandi urakariye nyina aravumwe: by'Imana. 


